WicipediA 


Nahwatleg 


Iaith yn perthyn i deulu yr ieithoedd Uto-Aztecaidd yw 
Nahwatleg (yn dod o nähua-tl, "sain glir neu 
ddymunol" a tlahtöl-li, "iaith"). Fe'i siaredir ym 
Mecsico yn bennaf, gyda rhai siaradwyr yn yr Unol 
Daleithiau a rhai o wledydd canolbarth America. 
Nahwatleg yw'r iaith frodorol gyda'r nifer fwyaf o 
siaradwyr ym Mecsico, gyda thua miliwn a hanner o 
siaradwyr. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn ddwyieithog 
ynghyd â Sbaeneg. Ceir nifer o dafodieithoedd 
gwahanol. 



Nahwatleg oedd lingua franca Ymerodraeth yr Aztec o'r 
13g hyd ei chwymp yn 1521. Parhaodd yr iaith i 
ledaenu hyd yn oed ar ôl y goncwest Sbaenaidd, Siaradwyr Nauhatleg yn ôl talaith ym Mecsico. 

oherwydd defnyddid hi gan genhadon ac eraill. 

Dechreuwyd defnyddio yr wyddor Ladin ar gyfer 

ysgrifennu'r iaith, a chyhoeddwyd y llyfr argarffedig cyntaf ynddi, Doctrina cristiana breve traducida en 
lengua mexicana, gan Alonso de Molina yn 1546. 


Daw geiriau megis "tomato" a "siocled" o'r iaith Nahwatleg. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Nahwatleg&oldid=6100228" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 3 Medi 2018, am 07:20. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 

















